








CAN 


— COLLI * TRAIN. 


——— Sf 





Drwy'r pentref mi redais ryw foreu ddydd Llun, 

Nes tynu'r cymdogion i'r drysau bob un : 

| _ Carlamais fel ynfyd yn llewys fy nghrys, 

| Dan rwymau bob munyd i sychu fy chwys, 
Rhag colli y trên, 

> 

Peth diflas digynnyg yw colli y trên. 


Pan ar y cae gwenith sydd wrth y,“'Fron, Goch,” 
| Mi dybiais 1m? glywed adseiniad y gloch ; 
Dychrynais yn enbyd,—ond berwodd fy ngwaed, 
Nes gweithio fel agerdd i symud fy nhraed, 

Ofn colli y trên, bb 
Peth diflas neillduol yw colli y trên. Fe» 


I'r orsaf cyrhaeddais, a'm het yn fy llaw, 

A A gwaeddais; nes gwridodd y porter gan:fraw.; 

| ““ Â ydyw yn amser cael fickel “ 'rhen ffrynd, ” 

| | Attebodd, gan chwerthin, “ Mae'r trên wedi. myn*d,” 
| Mi gollais y trên, 

Peth diflas neillduol yw colli y trên. 











2 
Mewn Steddfod fawreddog yr oeddwn i fod 


Yn ennill y pyrsau, yr arian, a'r clod: 

Adwaenwn y. beirniaid, cawn bob chwareu teg, 

Ennill'swn, man leiaf, naw gwobr neu ddeg : 
Ond collais y trên, 

Peth diflas neillduol yw colli y trên. 





mg * 
Bwriadwn yn sicr gael gweled fy nhad, 
Fy mam, a'r holl deulu yn nghanol y wlad; 
A Neli fy nghariad, nefolaidd ei gwen, 
Ond collais y cyfan pan gollais y trên ; a 


Mi gollais y trên, 
Peth chwerw i deimlad yw colli y trên. 


Yn ymyl yn wylo "roedd geneth fach dlawd, 
A ddwedai yn ddistaw yn nghlustiau ei brawd,— 
“ Bydd mam wedii chladdu cyn gwelwn ei gwedd, 
A'i gwyneb o'r golwg dan gwrlid y bedd.” 
Collasant y trên, ; £ 
Aradwyd eu henaid wrth golli y trên. 


Wrth fyned o'r orsaf, pwy welwn gerllaw, 
Ond Jones, yr offeiriad, a'i wynt yn ei law ; 
Nis gallwn pryd hyny fawr lai na gwneud gwên 
Wrth weled offeiriad yn colli y trên. 
Fe gollodd y trên, i 
Do druan 9 hono, fe gollodd y trên. 


Ar hyd fy ffordd adref i “ Heol y gwynt,” 
Cyfarfum a llawer yn gofyn fy hynt; A A 
Ond neb mor llechwraidd a William “ Ty hen ;? 
Gofynodd yn wawdlyd, “ A welsoch ch'i'r trên.” 
Mi gollais y trên, 
Rhyw helynt lled sobr yw colli y trên. 


kc. O'r” 


ea 


3 


Fe ruthrai'r cym'dogion i'r-drysau yn nghyd, 
A rhywun ofynodd “ Lle buoch ch'i cyd ? ? 
A gwaeddodd ryw fenyw nerth asgwrn ei gen— 
« Âr ol ei holl dwrw, fe gollodd y trên.” 
Mi gollais y trên. 
Rhyw helynt alaethus vw colli y trên. 


Enciliais mewn gofid o olwg pob dyn 

I'm gwely, a syrthiais i ryw fath o hŵn, 

A'r trên a ganfyddwn yn dyfod o draw, 

A minau yn rhedeg nes cyrhaedd gerllaw, 
Bron dala'r trên, 

Ond wrth i mi ddeffro, mi gollais y trên. 


Rhag digwydd fyth eto gael profi'r fath fyd, 
Mi fyddaf ofalus i gychwyn mewn pryd ; 
Mae hyn yn werth sylw bob ieuanc a hen— 
Prydlondeb a'n rhwystra i golli y trên, 

Ni raid colli'r trên, 
Arferwn brydlondeb yn lle colli'r trên. 


O. WALDO JAMES. 



















Y TRAIN. 


'Rol lapio'm traed mewn hugan llwyd, 


Chwibianodd y peiriant yn gryf ac yn grôch, 
Fel gwychiad soniarus pum ugain o fôch; 
'* All right,” meddai rhywun, a chanwyd y gloch. 


Fel pawb oedd yn y trên; — 
Ac ysgwyd llaw ag Wmffra Llwyd, | 
A chanu'n iach 1 Jane. - ' 


Hergwd a phwff, - 
Ac mewn hanner chwiff 

Ysgytiad a chwíf— 

Piff piff piff a piff piff, 
Hwlti helter, skilter, skeltar, 

A ffwrdd a ni | 
Fel rhai a'r badellau, 
Neu rês o degellau,— 
Linc lono wrth gynffon ci. | 


O danom mae toiau, 4 
A llwyn o simneiau 
Yn agor eu safnau'n syn; | 
Ond weleni'n sydyn, | 
Heb neb yn anhydyn 
Mewn hanner mynudyn | 
Tros ddyffryn a bryn: 


Trwy y twnel—tros y pynt | 
Fel y gwynt: | 
Bwrw drwyddi—'mlaen a hi | 
Yn gynt, gynt, gynt, | 
Pellaeh, pellach, 
Cipir ni 
Strim, stram, strellach, 
Ha! ha! hi! N 
Dacw efail, dacw shop, 
Dyma Gymru,—stop, stop, stop. 





Argrawyd gan D. Jones, Amlwch. 


